Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVIII Blg. 12 
Hunyo 21, 2007 
www.philippinerevolution. net 
Editoryal 


Ibasura ang CARP at isulong 
ang rebolusyong agraryo 


S a loob ng halos dalawang dekada nang pagsasa- sa CARP sa ilalim ng rehimeng Arroyo. Hinuhuthot ang 


katuparan ng Comprehensive Agrarian Reform bilyun-bilyong pondo nito, kabilang ang binabawing 
Program (CARP), malinaw sa masang magsasaka nakaw na yaman ng mga Marcos na nakalaan sa pro- 
na isa lamang itong huwad na programa sa reporma sa grama. 
lupa. Malaking panloloko ang deklaradong layunin at a 
mga sinasabing tagumpay nito. Nananatili PINTA OPPA. 
hanggang ngayon ang malawakang problema 
ng kawalan ng lupa ng nakararaming magsasa- 734 
ki g lupa ng g mag EN N 
Walang pinag-iba ang CARP sa serye ng KEN 7 
mga naunang programa sa reporma sa lupa na % Ngano angal Ab 
binalangkas ng papet at reaksyunaryong gub- ik 


yerno ng malalaking panginoong maylupa, kum- 4 NG "Naga 
prador at burukrata-kapitalista. Tadtad ito ng NG (5 Naan , 
mga ligal na butas na nagpapawalang-saysay [FRF pA e KA 
ah a SYO EW MF 
sa umano'y layunin nito. Sa katuus-tuusan, /(844-te Wi 
nagtagumpay ang CARP hindi sa pamama- 
hagi ng lupa kundi sa pagpapanatili sa pagha- 
haring panginoong maylupa at sa pyudal at 
malapyudal na monopolyo sa lupa at produk- 
syon sa kanayunan. 
Lalong tumampok ang kahungkagan ng N 
CARP nang gawin itong kasangkapan ng 
reaksyunaryong gubyerno para magsilbi sa 
imperyalistang “globalisasyon.” Ginamit 
lamang ng magkakasunod na rehimen ang 
CARP upang padaliin ang pagpapalit-gamit 
at pagpapailalim ng milyun-milyong ektar- 
ya sa kontrol ng dayuhang malalaking kor- 
porasyon sa agribisnes o mga proyektong 
komersyal at panturismo ng malalaking 
kumprador. Lalong lumala ang korapsyon 


Maa tampok sa Ambus sa Compostela 
7 A MAAN AR Valley at Catanduanes | Kolonyal na patakaran 


isyung ito... PAHINA 3 Panna 7 | Sa edukasyon PAHINA 14 


Kaya marapat lamang na puspu- 
sang tutulan ng kilusang magsasa- 
ka ang balak na pagpapalawig pa 
sa programang ito. Palalawigin la- 
mang nito ang ilusyon at ang pag- 
hihirap ng masang magsasaka. 

Ang kawalan ng tunay na repor- 
ma sa lupa ay nagtutulak sa kanila 
na puspusang kumilos upang ipag- 
laban ang kanilang mga karapatan. 
Sa lahat ng sulok ng bansa, patu- 
loy na umaalingawngaw ang sigaw 
ng mga magsasaka para sa tunay 
na repormang agraryo. Ipinaglala- 
ban nila ang kanilang karapatang 
magmay-ari ng lupa. Naglulunsad 
sila ng mga pagkilos para labanan 
ang pangangamkam ng lupa. Hina- 
hadlangan nila ang mga programa 
at malalaking proyektong pagmi- 
mina, pagtotroso at pagtatayo ng 
mga plantasyon na pawang mapa- 
nira sa kapaligiran at sa kanilang 
kabuhayan. Tinututulan nila ang 
pagbaha ng mga imported na pro- 
duktong agrikultural at ang buong 
iskema ng imperyalistang “globali- 
sasyon” na pumapatay sa lokal na 
produksyong agrikultural at nagwa- 
wasak sa kanilang kabuhayan. 

Kasabay nito, nilalabanan din 
ng kilusang magsasaka ang mga 
pasistang atake, pang-aabusong 


militar at terorismo ng kaaway. Ni- 
lalantad at binabatikos nila ang 
korapsyon sa gubyerno, laluna 
kung isinasangkalan pa ang uma- 
no'y mga programang pangmagsa- 
saka. Ipinagtatanggol nila ang ka- 
nilang mga demokratikong karapa- 
tan at iginigiit 
ang mga serbisyo 
publiko at iba 
pang responsibili- 
dad ng gubyerno 
sa masang hika- 
hos. 
Puspusang 
isinusulong ng 
mga  rebolusyo- 
naryong pwersa 
ang tunay na re- 
porma sa lupa sa 
balangkas ng 
pambansa-demo- 
kratikong rebolusyon. Sa pamama- 
gitan lamang nito mapagpasyang 
malulutas ang daantaon nang prob- 
lema sa lupa at kahirapan ng ma- 
yorya ng mamamayang Pilipino. Sa 
harap ng matindi at marahas na 
reaksyon ng kaaway, isinusulong 
ang rebolusyong agraryo habang 
masigla at malaganap na ipinupur- 
sige ang armadong pakikibaka at 
ang pagtatayo ng rebolusyonar- 


yong baseng masa. 

Nag-aalab ang rebolusyonar- 
yong diwa at paglaban ng masang 
magsasaka habang kumakalat ang 
apoy ng rebolusyong agraryo. 

Puspusang ipinatutupad sa pa- 
palawak na saklaw ang minimum 
na programa ng 
rebolusyong agrar- 
yo habang hindi 
pa naipagtata- 
gumpay sa buong 
bansa ang dig- 
mang bayan. Oras 
na magtagumpay 
ang pambansa-de- 
mokratikong rebo- 
lusyong bayan, 
mapagpasyang 
ipatutupad sa 
pangkalahatang 
saklaw ang kum- 
piskasyon, nasyunalisasyon at lib- 
reng pamamahagi ng lupa. Ito ang 
magiging isa sa unang hakbangin 
ng bagong demokratikong gubyer- 
no. Garantiya rin ito laban sa re- 
konsentrasyon ng lupa at pagha- 
handa sa susunod na yugto ng pag- 
tatayo ng sosyalistang lipunan. 

Kasalukuyang malawakang ini- 
lulunsad ng rebolusyonaryong kilu- 
san sa mga larangan at sonang ge- 
rilya ang iba't ibang pakikibakang 
antipyudal, tulad ng hakbang-hak- 


Nilalaman bang na pagpapababa ng upa sa lu- 
pa, pagpawi sa usura, pagpapataas 
ng sahod at pagpapahusay ng kala- 
gayan sa trabaho ng mga mangga- 
gawang bukid, pagpapababa ng 
presyo at arkila sa mga gamit at 
sangkap sa produkyon at pagpapa- 
taas ng presyo ng mga produkto ng 
magsasaka. 

Isinusulong ang iba't ibang ba- 
hagi ng rebolusyong agraryo alin- 
sunod sa linya ng nagkakaisang 
prenteng antipyudal. Sumasalig pa- 
ngunahin sa maralitang magsasa- 
ka, mababang panggitnang magsa- 
saka at manggagawang bukid, ki- 
nakabig ang mga panggitnang 
magsasaka, ninunyutralisa ang mga 


EB AYAN 
Editoryal 

Taon ANU Blg.. 12:Hunyo 21, 2007 ania ang CARP 
Walang tunay na distribusyon ng lupa 
Atrasadong agrikultura 
Mga tagumpay ng kilusang magsasaka 
Matatagumpay na TO 

Pahayag ng PKP ukol sa eleksyon 
Dayaan sa eleksyon, pinagtatakpan 
Saksi sa dayaan, pinaslang 
Pananalanta ng pasistang estado 
Hungkag na kaunlaran ng ekonomya 
Pagtaas ng matrikula, tinututulan 
Kolonyal na patakaran sa edukasyon 
Batas sa bayad-pinsala 
Sa ibayong dagat 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


mayamang magsasaka, at sinasamantala ang pagkaka- 
hati-hati sa hanay ng mga panginoong maylupa upang 
maihiwalay at madurog ang mga despotiko at pusakal. 
Kaalinsabay na pinalalawak din ang rebolusyonaryong 
nagkakaisang prente para mahikayat ang iba pang po- 
sitibong pwersa at maihiwalay ang pinakamasasahol 
na kaaway. 

Bahagi rin ng rebolusyong agraryo ang pagsasaka- 
tuparan ng iba't ibang programa para maitaas ang ki- 
ta ng mga magsasaka sa pamamagitan ng iba't ibang 
anyo ng kooperasyon at pagpapaunlad ng produksyon. 
Nagsusulong din sila ng mga pakikibaka para mapaun- 
lad ang iba't iba pang sosyo-ekonomiko-kultural na 
programa at aktibidad. Kabilang dito ang edukasyong 
masa, sining, kalusugan at iba pa na pawang makatu- 
tugon sa mga kagyat na pangangailangan at pag-un- 
lad ng masang magsasaka. 

Maaari ring ipatupad sa kasalukuyan ang maksi- 
mum na programa ng kumpiskasyon sa lupain ng ilang 
piling pinakadespotiko at pusakal na panginoong 
maylupa na may mabibigat na krimen sa masang mag- 
sasaka at rebolusyonaryong kilusan. Kailangan lamang 
masusing pag-aralan ang bawat kaso at ibatay sa ka- 
kayahan ng mga rebolusyonaryong pwersa at masang 


Walang tunay na malawakang 


distribusyon ng lupa 


magsasaka na ipagtagumpay ito at lutasin ang mga 
problema sa pagpapatupad at pagpapanatili nito. Da- 
pat tiyaking maipagtatanggol ito sa harap na matin- 
ding reaksyon dito ng mga naghaharing uri. Hindi rin 
dapat makaapekto sa patuloy na pagpapalawak ng re- 
bolusyonaryong nagkakaisang prente ang pagpapatu- 
pad ng maksimum na programa. 

Tuwirang ipinamamahala sa mga kooperatibang 
samahan ng mga magsasaka ang mga kumpiskadong 
lupain para maipamahagi nang libre sa mga magsasa- 
kang wala o labis na kulang ang lupang mabubungkal, 
gayundin ang mga tiwangwang at abandonadong lu- 
pain sa saklaw nila. Patuloy na mahigpit ding ipinag- 
lalaban ng rebolusyonaryong kilusan na mapanatili o 
maibalik sa kolektibong pag-aari ng mga pambansang 
minorya ang kanilang mga lupaing ninuno. 

Sa puspusang paglalantad at paglaban sa huwad 
na reporma sa lupa at antas-antas na pagsusulong ng 
rebolusyong agraryo, natutugunan ang pangunahing 
demokratikong kahilingan ng mamamayang Pilipino. 
Kasabay ng pagsusulong ng iba pang rebolusyonar- 
yong pakikibaka sa kanayunan, ibayong napalalawak, 
napatatatag at napalalalim ng rebolusyonaryong kilu- 
san ang baseng masa nito sa kanayunan. [AB] 


hintulot ng pagpapalit-tanim (crop 
conversion) at pagpapalit-gamit ng 
lupa (land-use conversion), malala- 
wak na lupaing agrikultural ang 
ibinaling sa mga produktong pang- 


rian Reform (DAR) na mga tagumpay sa “reporma sa lupa.” Ma- 

higit tatlong milyong ektarya umano ng lupa ang ipinamahagi 
sa 1.9 milyong magsasaka mula 1988. Mayroon na lamang umanong 1.3 
milyong ektaryang lupaing ipamamahagi sa isang milyong magsasaka 
sa susunod na pito hanggang sampung taon. 


M alaking kabulastugan ang ipinamamarali ng Department of Agra- 


eksport o aquaculture 
(tulad ng pag-aalaga 
ng sugpo) at gamit 
komersyal, industri- 
yal, residensyal at 


Walang kabuluhan kung tutuu- 
sin ang mga ipinagmamalaki ng 
DAR. Binilang lamang nito ang ipi- 
namahaging mga CLOA (Certificate 
of Land Ownership Award), kasama 
na ang milyong setler at pamban- 
sang minoryang matagal nang na- 
katira at nagbubungkal ng mga lu- 
paing ilang ulit na kunwa'y “ipina- 
mahagi” sa kanila. Hindi  binib- 
ilang ang dami ng kaso ng pagka- 
lubog sa utang, pagbawi sa CLOA, 
ang napakaraming kaso ng panga- 
ngamkam ng lupa at iba pang nag- 
papawalang-saysay sa CARP. 

Pag-iwas sa reporma sa lupa. 
Napakalaganap ng mga paraan ng 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


panturismo. Alin- 
sunod ito sa pata- 
karang pagpapalla- 


pag-iwas sa reporma sa lupa bu- 
nga ng maraming probisyon ng 
CARP na ginagamit na palusot ng 
mga panginoong 
maylupa. 4 
Sa pamamagi- V 
tan ng pagpapalit- 
gamit, milyun-mil- 
yong ektarya ang 
naiiiwas sa saklaw 
ng CARP. Sa ba- 
langkas ng Agricul- 
ture and Fisheri- 
es Modernizati- # 
on Act (AFMA) at 
mga probisyon ng 
CARP na nagpapa- 


“NN 
y: 
ANS 


X 
SIN 


lim ng ekonomya sa imperyalistang 
“globalisasyon.” Pinakamalala ito 
sa tinatawag ng gubyerno na 
“growth areas” (“mga lugar ng 
paglago”) sa Southern Tagalog, 
Central Luzon, Central Visayas, 
Western Visayas at Southern Min- 
danao, kung saan walo sa bawat 10 
magsasaka ang walang sariling lu- 
pa. Sa isang kakatwang kaso, nag- 
lagay lamang ang isang pangino- 
ong maylupa ng ilang pirasong hi- 
pon sa batya sa gitna ng kanyang 
150 ektaryang lupain sa San Jose, 
Occidental Mindoro para palabasing 
isa na iyong palasugpuan, at ga- 
yo'y di na saklaw ng CARP. 

Ang 157-ektaryang Hacienda 
Banag sa Isabela, Negros Occiden- 
tal ng pamilya ni Mike Arroyo ay 
ipinakakategoryang “industrial 
zone” dahil magtatayo raw doon ng 
planta ng ethanol (mula sa tanim 
na tubo doon). 

Ang mismong patakarang “vo- 
luntary offer to sell” o bolunta- 
ryong pagbebenta ng panginoong 
maylupa ng kanyang mga lupain sa 
mga magsasaka at ang mismong 
pangangailangang magbayad ang 
mga magsasaka ng amortisasyon ay 
taliwas sa diwa ng reporma sa lupa. 
Sa ilang kaso, umaabot sa 
P150,000 kada ektarya ang sinisi- 
ngil ng panginoong maylupa. 

Upang makalusot sa limang-ek- 
taryang retention limit ng CARP, pi- 
nagtitilad ng mga panginoong 
maylupa ang kanilang mga lupain 
at inilagay sa pangalan ng iba't 
ibang tunay o kunwaring anak, iba 
pang kamag-anak, mga katiwala at 
iba pang kakutsabang pamprente. 
Ang mga lupaing “boluntaryong” 
ibinenta ay karaniwang yaong hin- 
di produktibo. 

Sa pinakamasahol pang kaso, 
tulad ng nangyari kamakailan la- 
mang sa Hacienda Velez-Malaga, 
maging ang mga “benepisyaryo” na 
nabigyan ng CLOA ay marahas pa 
ring pinipigilan pa rin ng mga pa- 
nginoong maylupa na mag-okupa 


4 


at magbungkal ng lupaing “naipa- 
mahagi” na sa kanila. 

Ang stock distribution option. 
Tumampok ding paraan ng pag- 
iwas sa reporma sa lupa sa malala- 
king asyenda ang iskemang stock 
distribution option (SDO) na ipina- 
tupad sa Hacienda Luisita sa Tarlac 
at iba pang malalaking asyenda, 
kabilang ang mga asyendang pag- 
aari ng pamilya ni Mike Arroyo sa 
Negros. 

Bilang alter- 


sa pamama- 
hagi ng lupa 
sa mga mag- 
sasaka, bi- 
nigyan sila ng 
maliliit na sapi 
bilang bahagi 
umano ng kani- 
lang pag-aari sa 
Hacienda Luisita 
Inc. (HLI). Ang 
mga saping ito 
ay tuluy-tuloy na 
pinaliit at nawalan 
ng halaga samanta- 
lang ang mga Co- 
juangco ay guma- 
wa ng iba't ibang 
manipulasyon para 
mapalobo ang ka- 
nilang sapi sa kor- 
porasyon. Binawa- 
san ang araw ng 
paggawa at marami- 

hang pinagtatanggal ang mga 
manggagawang bukid para maba- 
wasan pa at tuluyan nang mabura 
ang katiting na sapi nila sa korpo- 
rasyon. 

Ni walang dibibendong ibinibi- 
gay sa mga natitirang magsasakang 
sinasabing stockholder (o may ha- 
wak na sapi). Katunayan, mayroon 
sa kanilang nakakatanggap na la- 
mang ng kakarampot na P9.50 
lingguhang kita, matapos ang na- 
pakaraming inaawas sa kanilang 
sahod. Naibenta pa ang ilang baha- 
gi ng 6,500 ektaryang lupaing da- 


pat napunta sa mga magsasaka 
nang hindi ikinokonsulta sa kanila. 

Rekonsentrasyon ng lupa. La- 
ganap ang kaso ng muling pag- 
agaw ng mga panginoong maylupa 
sa mga lupaing umano'y naipama- 
hagi na. Dahil sa napakataas na 
halagang kailangang bayaran ng 
mga magsasaka para sa kakapira- 
song lupa, karamihan sa mga na- 
ging “benepisyaryo” ay hindi naka- 
kukumpleto ng hulog. Isinasaad sa 
batas na iilitin ng Land Bank ang 
lupa at hindi na isasauli ang nauna 
nang ibinayad oras na di makapag- 
hulog ang magsasaka sa loob ng 
tatlong magkakasunod na taon. 

Gamit ang iskemang “coopera- 
tive joint venture” na kawangis ng 

SDO, mahigit 
150,000 ek- 
taryang lupa- 
in ang kinam- 
kam ni Edu- 
ardo “Dan- 
ding” Co- 
juangco sa 
Isabela upang pag- 
tamnan ng kamoteng 
kahoy na isusuplay sa San 
Miguel Corporation (SMC). 
Ang mga lupaing ito'y da- 
ting naipamahagi na sa 
mga magsasaka. 

Sapilitang tinipon 
ni Cojuangco ang mga ito 
sa binuo niyang huwad na koopera- 
tiba at ipinadeposito rito ang kani- 
lang mga CLOA. Idinikta ni Co- 
juangco ang mga patakaran sa pag- 
tatanim at pagpepresyo ng produk- 
to. Ipinagkait niya sa mga magsa- 
saka maging ang lupang pagtatam- 
nan ng sariling pagkain. 

Dahil sa napakataas na rekisi- 
tos at gastos sa produksyon ng ka- 
moteng kahoy na kailangan ng 
SMC, libu-libong magsasaka ang 
nangalugi at nalubog sa utang na 
umaabot ng P40,000 kada anihan. 
Sa desperasyon nila, walang naga- 
wa ang karamihan ng mga magsa- 
saka kundi tuluyan nang isuko kay 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


Cojuangco ang kani-kanilang mga 
CLOA. 

Kahit sa kaso ng mga nagpupu- 
milit pa ring makapagbayad ng 
amortisasyon, madalas ay nalulu- 
bog sa utang ang mga magsasaka 
at napupwersang isanla at malao'y 
ibenta uli ang kanilang lupa sa da- 
ti o iba pang panginoong maylupa, 
usurero o kumprador kapitalista. 
Bukod sa kahirapan ng nakararami 
na kumpletuhin ang amortisasyon, 
hirap na hirap ang masang magsa- 
saka dahil sa napakamahal at patu- 
loy na tumataas na presyo ng mga 
pangangailangan sa pagsasaka sa- 


mantalang napakababa naman ng 
presyo ng kanilang produkto. 
Daluyan ng korapsyon. Mula 
nang ipatupad ang CARP, ginawa 
itong palabigasan ng masisibang 
matataas na upisyal ng gubyerno, 
pangunahin na si Gloria Arroyo at 
mga alipures niya. Umaabot na sa 
P110.9 bilyon ang nagagastos na 
ng gubyerno mula 1988 hanggang 
2004 sa pamamahagi umano ng 3.5 
milyong ektarya ng lupa at sa pag- 
bibigay umano ng serbisyong pan- 
suporta sa sinasabing 1,614 na 
agrarian reform community. Mala- 
king bulto ng halagang ito ay kinu- 


rakot at ginamit sa pansariling in- 
teres ng Malacanang at mga upi- 
syal ng DAR, Department of 
Agriculture at iba pang ahensya ng 
gubyerno na may kapangyarihan sa 
pondo ng CARP. Para umano ma- 
kumpleto ang di pa natatapos na 
tungkulin ng CARP, kailangan pa 
raw nila ng mahigit P20 milyong 
piso at mas malaki pa ang kakaila- 
nganin para sa mga serbisyong su- 
porta at iba pang gastos sa imple- 
mentasyon. 

Matatandaang umabot sa P2.8 
bilyong pondo ng CARP at mga ser- 
bisyong suporta umanong kaakibat 


Pyudalismo, malapyudalismo at atrasadong agrikultura 


Matet 80% ng tinatayang 13 milyong ektar- 
yang lupaing agrikultural sa bansa ay pag-aari 
pa rin ng mga panginoong maylupa. Sangkapat 
(25%) nito ay pag-aari ng 9,500 lamang na malala- 
king asendero. Halimbawa, sa prubinsya ng Cagayan 
ay 437 pamilya lamang ang nagmamay-ari ng buong 
lupaing agrikultural, sa Cebu, 155 pamilya lamang: 
at sa Negros Oriental ay sasampung pamilya lamang 
ang humahawak sa kalakhan ng mga lupain. 

Pinakamalaking panginoong maylupa si Eduardo 
“Danding” Cojuangco. Mahigit 150,000 ektarya ang 
kinamkam niya sa Isabela para eksklusibong maila- 
an sa pagtatanim ng kamoteng kahoy na gagamitin 
ng kumpanya niyang San Miguel Corporation. May- 
roon din siyang 1,000 ektarya sa Mindoro, mahigit 
1,000 ektarya sa Pangasinan at mahigit 4,000 ek- 
tarya sa Negros. Mahigit 8,000 ektarya sa Hacienda 
San Antonio at Hacienda Sta. Isabel sa Isabela ang 
kinamkam ni Cojuangco at ibinenta sa Land Bank. 

Sa Nueva Ecija, may mahigit 7,000 ektarya ang 
pamilya Tinio at 9,700 ektarya naman ang nasasak- 
law ng Hacienda de Santos. Sa Tarlac, may sakop na 
6,453 ektarya ang pamilya ni dating pangulong Co- 
razon Aquino na nagmamay-ari sa Hacienda Luisita. 
Sa Zambales, ang mga pamilyang Gordon at Barret- 
to ay may mahigit tig-isang libong ektarya. Mahigit 
8,500 ektarya ang hawak ng pamilyang Roxas sa 
Batangas. Ang pamilyang Yulo ay mayroong 7,100 
ektarya sa Laguna. At ang pamilyang Floirendo ay 
may 4,500 ektarya sa Mindanao. 

Kabaligtaran ito ng ipinagmamalaki ng Depart- 
ment of Agrarian Reform na naipamahagi sa mga 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


magsasaka ang 80% ng mga lupang agrikultural. 

Sa katunayan, mahigit 80% ng mga magsasaka 
sa bansa ay walang sariling lupang binubungkal. 
Dahil dito, napipilitan silang pumaloob sa mga ma- 
pagsamantala at mapang-aping relasyon sa produk- 
syon. Maging sa sistemang kasama man o sa buwi- 
san, malaki ang iniuupa nila sa lupa ng asendero. 
Mataas din ang interes sa pautang na binabayaran 
nila sa mga usurero. Mabigat na pasanin para sa ka- 
nila ang lumalaking gastos sa produksyon tulad ng 
mataas na presyo ng mga binhi, pataba, pestisidyo, 
bayad sa patubig, upa sa mga kagamitang pansaka 
at iba pa. 

Gayundin, binabarat sila sa presyo ng kanilang 
mga produkto at napakababa ng sahod na tinatang- 
gap nila bilang mga manggagawang bukid. Uma- 
abot sa 52% ng mga lupang sakahan ang nakapalo- 
ob sa gayong mapagsamantala at mapang- aping 
sistemang kasama, leasehold o iba pang anyo ng 
pyudal o malapyudal na relasyon sa lupa. Patuloy na 
tumitindi ang pagsasamantalang pyudal at mala- 
pyudal sa mga magsasaka. 

Kaakibat ng kawalan ng tunay na reporma sa lu- 
pa ang lubhang pagkaatrasado ng agrikultura at 
paghihirap ng masang magsasaka sa bansa. Nana- 
natiling maliitan at hiwa-hiwalay ang produksyon 
at ang karaniwang sukat ng lupang sinasaka ay ka- 
lahati hanggang isa't kalahating ektarya. Sa mahi- 
git kalahati ng mga sakahan, mga atrasadong de- 
manong kasangkapan pa rin ang gamit gaya ng ka- 
labaw at sinaunang araro. Umaabot lamang sa 30% 
ng mga sakahan ang may irigasyon. ABI 


ng pagpapatupad ng reporma sa lupa ang gina- 
mit ni Arroyo para sa panunuhol at pandaraya sa 
eleksyon noong 2004. Bahagi ng kinurakot nina 
Arroyo ang P570 milyong nakalaan sa CARP mu- 
la sa nasekwester na nakaw na yaman ng mga 
Marcos. 

Walang habas na karahasan. Ang kasaysa- 
yan ng pakikibaka para sa tunay na repormang 
agraryo ay mahabang kasaysayan ng karahasan. 
Noong Enero 22, 1987, nagbuwis ng buhay ang 
13 magsasaka at nasugatan ang mahigit 70 pa sa 
kamay ng mga sandatahang pwersa ng Malaca- 
Aang dahil lamang sa paggigiit nila ng tunay na 
reporma sa lupa. Bago pa ito, libu-libo nang mga 
rebolusyonaryong pwersa at magsasaka ang nag- 
buwis ng buhay sa pakikipaglaban para sa pa- 
ngunahing demokratikong kahilingan nilang ito. 
Ang naging bantog na “Masaker sa Mendiola” ay 
nagtulak sa Kongreso sa ilalim ng rehimeng Aqu- 
ino noon na balangkasin ang CARP. Pero dahil 
hindi nito totoong niresolba, at bagkus ay pina- 
lala pa, ang pyudal at malapyudal na pag-aari ng 
lupa at pagsasamantala sa kanayunan, hindi na- 
wala ang karahasang pumapaligid sa mahigpit na 
kahilingan para sa tunay na reporma sa lupa. Mu- 
la nang ipatupad ang CARP, daan-daan pang 
magsasaka at iba pang nagtataguyod ng tunay 
na repormang agraryo ang naging biktima ng 
pandarahas ng estado. 

Nito lamang Hunyo 4, pinagbabaril ang mga 
magsasaka sa Hacienda Velez-Malaga, sa La Cas- 
tellana, Negros Occidental. Dalawa ang napatay 
at anim ang nasugatan sa naturang pamamaril. 
Binaril ang mga magsasaka habang nagtatabas 
ng tubo sa asyenda na patuloy na ipinagkakait sa 
kanila ng malaking panginoong maylupang si Ro- 
berto Cuenca. 

Noong 2004, pitong welgista ang napatay at 
mahigit 100 ang nasugatan nang pagbabarilin ng 
mga pulis, sundalo at gwardya ng asyenda ang 
mga nagpoprotestang magsasaka sa Hacienda 
Luisita. Marami pang lider, aktibista at sumupor- 
ta sa laban ng mga magsasaka sa asyenda ang pi- 
nagpapatay pagkatapos niyon. 

Mula 1997, laganap ang karahasan sa Hacien- 
da Looc sa Batangas sa pagtatangkang agawin 
ng Fil-Estate ang lupain ng mga magsasaka. 

Sa buong bansa, patuloy na ginagamit na 
instrumento ng estado ang militar, pulisya, mga 
grupong paramilitar at mga sanggano ng malala- 
king panginoong maylupa sa pamamaslang, pag- 
dukot, panghaharas, panggigipit at iba pang ka- 
rahasan laban sa mga magsasaka. ABI 


6 


Mga tagumpay 
ng kilusang 
magbubukid sa bansa 


a kabila ng panggigipit at pandarahas ng reaksyu- 
S naryong estado, tuluy-tuloy na umaani ng mga ta- 

gumpay sa mga pakikibaka nitong nagdaang 20 ta- 
on ang masang magbubukid sa bansa. 

Kabilang sa pinakatampok ang tagumpay ng mga 
magsasaka at manggagawang bukid sa Hacienda Luisita 
noong 2004. Sa pamamagitan ng militanteng pakikibaka 
at paglulunsad ng malawakang welga, natamo ng ma- 
sang magsasaka ang malawak na suporta at tagumpay sa 
kanilang paglaban sa stock distribution option bukod sa 
iba pang mga kahilingan, kabilang ang pagbabalik sa 
mga sinesanteng manggagawa ng Central Azucarera de 
Tarlac at pagtataas sa sahod nila at ng mga manggaga- 
wang bukid. 

Sa San Jose del Monte, Bulacan, nanaig sa paggigiit 
na makapanatili at makapagsaka ang mahigit 109 mag- 
sasakang pamilya sa 311 ektaryang lupain. Naging ma- 
tagumpay sila sa kabila ng paggamit ng dahas nina Gre- 
gorio Araneta at noo'y Rep. Manuel Villar noong 1999 
upang mapatalsik sila sa mga lupang kanilang sinasaka. 

Tagumpay namang nakapananatili sa kanilang lupain 
ang libu-libong magsasaka sa mga bayan ng Gabaldon, 
Guimba, Laur at Palayan City sa Nueva Ecija at sa inoo- 
kupang lupa ng Fort Magsaysay Military Reservation. 

Gayundin, dahil sa masikhay na paglaban ng mga 
magsasaka at mangingisda mula noong 2000, hindi sila 
napatalsik ng Fil-Estate at Manila Southcoast Develop- 
ment Corporation sa Hacienda Looc sa Nasugbu, Bata- 
ngas. 

Patuloy namang nakapagsasaka ang mga pinatatalsik 
na magsasaka sa loob ng Negros Occidental Agricultural 
College sa Kabankalan City. Gayundin ang 800 pamilyang 
magsasaka sa Central Mindanao University (CMU) sa Mu- 
suan, Bukidnon na hanggang ngayon ay nakapagsasaka 
sa mahigit 500 ektaryang lupain. Ito ay dahil sa kani- 
lang sama-samang pagkikipaglaban para sa kanilang lu- 
pain sa CMU. 

Sa North Quezon naman, naipaglaban ng mga mag- 
sasaka na matanggal ang resikada ng kopra. (Ang resi- 
kada ay porsyentong arbitraryong kinakaltas ng mga ko- 
mersyante sa presyo ng koprang di pa raw gaanong tuyo 
at gayo'y kailangan pang patuyuin uli.) Napataas naman 
ang arawang sahod ng mga manggagawang bukid sa 
Occidental Mindoro mula P60 tungong P100. 

Napababa naman ng mga magsasaka sa Cagayan Val- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


ley ang interes sa usura mula 50- 
60 kilo ng mais o palay para sa ba- 
wat P1,000 tungong 25 kilo na la- 
mang. Napataas naman nila ang 
presyo ng mais sa rehiyon mula 
P6.30 kada kilo tungong P7.00 
kada kilo. 

Sa ilang bahagi ng Ilocos, na- 
pababa ang resiko sa tabako mula 
10% tungong 3.75% na lang. Ma- 
tagumpay ding naibasura ng mga 
magsasaka ang sistemang sortido 
o ang klasipikasyon ng tabako ba- 
se sa sinasabi ng mga kumprador 
na kalidad nito. Dating pinapaba- 
ba ng mga kumprador ang presyo 
ng tabako sa pagsasabing mababa 
ang kalidad ng produkto ng mag- 
sasaka gayong wala namang upi- 
syal na sistema ng klasipikasyon 
ng tabako. Napataas din ang pre- 
syo ng kape mula P45 tungong 
P65 bawat balde, dahil na rin sa 
mga pagkilos ng mga magsasaka. 

Sa Bicol naman, napataas ang 
presyo ng kopra mula P9.80 tu- 
ngong P11.00 matapos ang mobi- 
lisasyon ng 3,000 magsasaka na 
pinangunahan ng Bicol Coconut 
Planter's Association, Inc. (BCPAI) 
noong 2005 laban sa Cosay Oil 
Mills sa Pili, Camarines Sur. 

Sa Mindanao, napataas naman 
ang arawang sahod ng mga mang- 
gagawang-bukid mula P70 tu- 
ngong P80 at napataas ang sahod 
ng mga tagapitas ng kalamansi 
mula P30 tungong P40 kada bag. 
Napigilan ng mga magsasaka ang 
plano ng may-ari ng lupa na gawin 
itong plantasyon ng palm tree. 
Napataas din ang presyo ng sa- 
ging at abaka, gayundin ang sa- 
hod ng mga manggagawang bukid 
sa mga plantasyon ng tubo sa iba't 
ibang lugar sa Bukidnon. 

Patuloy ang paglaban ng mga 
magsasaka sa pangangamkam ng 
lupa ni Eduardo “Danding” Co- 
juangco. Kamakailan, nabigo ang 
tangka niyang patalsikin ang mga 
magsasaka sa Hacienda San Anto- 
nio at Sta. Isabel sa Isabela. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


4 na riple nasamsam, 15 tropa 
napatay sa ambus sa Compostela 


Valley 


A?t na riple ang nasamsam at 15 tropa ng kaaway ang napatay 
nang tambangan ng Yunit Gerilya ng Front 20 ng Conrado Heredia 
Command (CHC) ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang isang pinaliit na 
kumpanya ng 28th IB noong umaga ng Hunyo 7 sa Km. 56, Barangay 
Rizal, Monkayo, Compostela Valley. Isang Pulang mandirigma ang nag- 
buwis ng buhay. Dalawang M14 at dalawang M16 ang nasamsam ng 


BHB. 

Mariing pinabulaanan ni Ka 
Roel Agustin, tagapagsalita ng 
CHC, ang binaluktot na ulat ni 
Brig. Gen. Carlos Holganza, hepe 
ng 1001st Brigade ng Philippine 
Army, na siyam na Pulang mandi- 
rigma ang napatay sa naturang 
ambus. Pinasinungalingan din ni- 


5 armas nasamsam 
sa Catanduanes 


akasamsam ang Nerissa San 

Juan Command ng Bagong 
Hukbong Bayan ng dalawang M14, 
dalawang M16 at isang .45 kal. 
pistola nang tambangan nila ang 
apat na elemento ng Philippine 
National Police (PNP) sa Barangay 
Oga, Pandan, Catanduanes nitong 


ya ang pagmamayabang ni Hol- 
ganza na naagaw ng militar ang 
isang kampo ng BHB. Anang CHC, 
alam nitong may ilang araw nang 
naglulunsad ang AFP ng isang ma- 
laking operasyon at isa lamang 
ang 28th IB sa maraming yunit 
militar na nag-ooperasyon. Hina- 
yaan ng dati nang nakapusisyong 
mga gerilya na pumasok sa killing 
zone ang 56 na sundalo bago sila 
pasabugan ng isang land mine. 
Agad na nalagay sa depensibong 
pusisyon ang kaaway habang pi- 
nauulanan sila ng bala ng BHB. 

Isang elemento ng CAFGU ang 
nabihag ng BHB sa labanan ngunit 
pinalaya siya sa makataong bata- 
yan. 

Inilunsad ang ambus bilang 
sagot sa matagal nang hinihingi 
ng masa sa lugar na mariing paru- 
sahan ang 28th IB sa kanilang 
mga karumal-dumal na krimen la- 
ban sa bayan. ABI 


ng BHB 


Hunyo 16. Ayon kay Kasamang 
Greg Bañares, tagapagsalita ng 
National Democratic Front-Bicol, 
unang napatay sa ambus ang 
isang pulis. Nang sumaklolo ang 
mga kasama niyang pulis ay naga- 
nap ang pangalawang ambus at 
napatay ang tatlo pa sa kanila. Œ 


7 


Nagkakaisa ang PKP, ang sambayanang 
Pilipino at ang Bangsamoro sa pagkundena 
sa bulok na eleksyon 


Partido Komunista ng Pilipinas 
Hunyo 11, 2007 


lusyonaryong kilusang pinamumunuan nito ang pang-aapi, pagsa- 


K isore ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng buong rebo- 


samantala at pang-aabusong tuluy-tuloy na ginagawa ng mga 
naghaharing uri laban sa Bangsamoro, gayundin sa buong sambayanang 
Pilipino. Umabot na ito sa sukdulan at napagtuunan ng pambansang 
atensyon sa katatapos na eleksyon nang ang halalan sa mga lugar na ka- 
lakhang populasyon ay Moro ay halinhan ng sistematikong pananakot, 
walang pakundangang karahasan, malawakang pamimili ng boto, pagka- 
kait sa mamamayan ng karapatang bumoto, todo-todong pandaraya at 


pagmanipula sa bilangan. 

Tulad ng ginawa nila noong 
2004, ang gubyernong Maynila at 
ang reaksyunaryong pangkatin ni 
Gloria Arroyo, kasabwat ang mga 
lokal na pyudal na warlord, na na- 
man ang mga pasimuno at pangu- 
nahing opereytor ng naturang mga 
karahasan, manipulasyon at abuso 
na nagsamantala at nang-insulto 
sa Bangsamoro. Walang kahihiyang 
ipinangalandakan ng naghaharing 
pangkating Arroyo ang “command 
vote” nito sa Mindanao na titiyak 
daw sa tagumpay nito. Hanggang 
ngayon, todo ang pagsisikap ng re- 
himen dito sa desperadong pagta- 
tangkang makaagaw ng isa pang 
pwesto sa Senado at masabotahe 
pa ang eleksyon sa party list. 

Mahigit isandaang taon nang 
umiiral ang gayong pandarahas, 
pagsasamantala at pang-aabuso sa 
Bangsamoro sa partikular at sa bu- 
ong sambayanang Pilipino. Sa mga 
nagdaang dekada, ang mga pulitiko 
mula sa mga elitistang uring naki- 
kipag-agawan sa milyun-milyong 
“swing votes” ay nagbubuhos ng 
daan-daang milyong pisong kinura- 
kot sa pondo ng gubyernong May- 
nila para suhulan ang mga upisyal 
ng Comelec at mga pwersang mili- 
tar at pulis, pondohan ang mga lo- 


8 


kal na warlord at mamili ng boto. 
Ngunit pagkatapos ng eleksyon at 
maupo na sa pwesto ang mga eli- 
tistang pulitiko, ang mga eryang 
Moro ay siya na uling pinakapina- 
babayaan at nananatiling pinaka- 
mahirap at pinakaapi sa buong 
bansa. 

Ikinakatwiran pa ng mga taga- 
pagtanggol ng naghaharing pang- 
kating Arroyo ang “magic” ng Min- 
danao—ang “pagdidikta” ng mga 
lokal na pyudal na warlord sa 100% 
ng mga boto ayon sa kanilang ka- 
gustuhan—bilang partikular na ka- 
tangian ng mamamayan sa mga lu- 
gar ng Moro. Malaking insulto ito 
sa Bangsamoro at tinatabunan nito 
ang buong sistema ng pambansang 
pang-aapi, pagsasamantala at 
pang-aabuso at ang pagsasabwa- 
tan ng pambansang naghaharing 
uri at mga lokal na pyudal na war- 
lord sa likod nito. Bahagi ito ng 
mas malawak na sistemang sosyo- 
ekonomiko-pulitiko-kultural na 
umiiral sa buong bansa na umaapi 
sa Bangsamoro at sa buong samba- 
yanang Pilipino. 

Pinansin ng PKP ang pagtanggi 
ng Moro Islamic Liberation Front na 
makibahagi sa marahas at mada- 
yang sistema ng halalan sa mga lu- 


gar ng Moro. Ganap na sumasang- 
ayon ang PKP sa mga rebolusyonar- 
yong kapatid at kababayan natin sa 
mga eryang Moro na ang gayong 
paglapastangan sa eleksyon ay 


hindi kailanman lulutas sa daan- 
daang taon nang mga problemang 
sosyo-ekonomiko at pulitiko-kultu- 
ral ng mamamayan—ng Bangsa- 
moro at ng buong sambayanang Pi- 
lipino. 

Ang PKP, sambayanang Pilipino 
at Bangsamoro ay nagkakaisa sa 
pagkundena sa bulok na eleksyon 
at sa paghahangad ng halalang tu- 
nay na malaya at sumasalamin sa 
kalooban ng sambayanan. Matata- 
mo lamang ito kapag naibagsak na 
ang mapagsamantala, mapang-api 
at mapang-abusong sistemang 
panlipunan at napalitan na ito ng 
rebolusyonaryo, tunay na malaya, 
demokratiko at maka-mamamayang 
sistema. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


Dayaan sa Maguindanao, 
patuloy na pinagtatakpan 


niatras na ng Comelec nitong Hunyo 15 ang nauna nitong planong 
[ies bigo ang eleksyon sa Maguindanao. Hindi na umano maa- 

aring magsagawa ng espesyal na eleksyon sa prubinsya dahil nai- 
proklama na ang mga lokal na upisyal dito. Ibinatay ng Comelec ang 
desisyong ito sa katitikan lamang ng Provincial Board of Canvassers 
na nagsasaad na nabilang ang mga boto sa 22 munisipalidad at ba- £f; 
tay dito ay naiproklama na ang mga lokal na upisyal. / 


na eleksyon, ang hakbang na ito ng 
Comelec. Ayon sa kanila, lalo la- 
mang pinatatampok ng Comelec 
ang papel nito sa makinarya ng re- 
himen sa pandaraya. Sa pagtang- 
gap nito sa maanomalyang mga re- 
sulta ng bilangan sa antas prubin- 
sya, maaring isingit pa ng Comelec 
ang kandidato ng Team 

Unity na si Miguel 
& Zubiri sa ika-12 


Hindi aktwal na naiprisinta ang 
mga certificate of canvass (COC) 
mula sa naturang mga munisipali- 
dad dahil ayon kay Lintang Bedol, 
pinuno ng Comelec sa prubinsya, 
nawala ang mga dokumento. 

Sa halip, hahabulin na lamang 
ng Comelec ang mga COC sa mga 
liblib na lugar ng Maguindanao at 
ito na lamang ang kanilang sisiya- 
satin. Nang igiit ng abugado ng 
oposisyon ang pangangailangang 
ipatawag at pagsalitain ang mga 
myembro ng Board of Election In- 
spectors (BOI) na nakatalaga sa 
nasabing mga lugar, tumanggi ang 
Comelec sa katawa-tawang dahilan 


na hindi nito kayang sagutin 
ang pamasahe ng naturang 
mga upisyal. 

Nitong Hunyo 19, idinek- 
lara ng Comelec 
na tunay ang 
nahagilap ni- 
lang mga kopya 
ng COC na ipri- 
nisinta sa kanila 
ng mga election g 
inspector mula sa q A 
21 munisipalidad Vi 
ng prubinsya. 

Binatikos ng Kontra- 
Daya, isang koalisyong 
nagtataguyod ng malinis 


D A 
D 


Saksi sa dayaan sa Maguindanao, pinaslang 


sa sa mga gurong nagpahayag ng kahandaang tu- 
mestigo kaugnay ng naganap na dayaan sa Ma- 
guindanao ang pinaslang nitong Hunyo 9. 

Si Musa Dimasidsing ay binaril ng di nakilalang 
mga lalaki noong Hunyo 9 sa harap ng isang paara- 
lan sa Pikit, North Cotabato. Katatapos lamang ku- 
main si Dimasidsing nang bigla na lamang mawalan 
ng kuryente ang paaralan. Habang nasasaklot ng di- 
lim ang paligid ay binaril siya sa ulo at dibdib. Agad 
siyang namatay. Pansamantalang nakatira si Dima- 
sidsing, kasama ang iba pang guro sa naturang pa- 
aralan dahil sa takot na bweltahan sila ng nagpaka- 
na ng pandaraya sa prubinsya. 

Si Dimasidsing ay isang school district supervisor 
at myembro ng Board of Elections Inspectors (BEI) 
sa Pagalugan, Maguindanao. Isa siya sa mga nag- 
bunyag na walang nangyaring botohan sa Maguin- 
danao noong nakaraang eleksyon, taliwas sa nais 
palabasin ng upisyal ng Comelec na si Lintang Be- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


dol. Nakatakda sana siyang humarap sa imbestiga- 
syon ng National Board of Canvassers sa susunod na 
araw upang isalaysay ang mga kaso ng anomalya at 
dayaan. Ang testimonya niya, kasama ng iba pang 
myembro ng BEI, ang direktang sasalungat sa mga 
palusot at pagsisinungaling ni Bedol na nanalo 
nang 12-0 ang Team Unity sa lugar. 

Mariing kinundena ng mga kapwa guro, mga 
progresibong organisasyon at ligal na oposisyon 
ang pagpaslang kay Dimasidsing. Malinaw ang layu- 
nin nitong pigilan ang pagtestigo niya sa imbesti- 
gasyon ng Comelec, anila. Isa itong desperadong 
tangkang takutin at patahimikin ang iba pang na- 
ngahas na ibunyag ang dumi at karahasan ng nag- 
daang eleksyon laluna sa mga lugar sa Mindanao. 

Bukod kay Dimasidsing, ginigipit din at tinata- 
kot ang ibang mga gurong nagnanais tumestigo ka- 
ugnay ng ginawang pandaraya ng Team Unity sa 
Maguindanao. AB) 


Sreli PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Lider ng Bayan Muna sa Bohol, pinaslang 


dugo ng rehimeng Arroyo sa harap ng matitinding pagbatikos mu- 


H indi pa humuhupa ang mga pamamaril at pagdukot ng mga ber- 


la sa iba't ibang panig ng mundo. Pinakatampok sa mga kasong 
nakalap ng Ang Bayan ang pagpaslang sa provincial coordinator ng Bayan 
Muna sa Bohol at pag-aresto sa isang panrehiyong lider ng Gabriela sa 


Southern Tagalog. 

Hunyo 17. Namatay si Mario 
Auxillo, 50, provincial coordinator 
ng Bayan Muna sa Bohol, dalawang 
araw matapos siya barilin ng isang 
kasapi ng Alimaong, isang grupo 
ng mga anti-komunistang vigilante. 
Katatapos lamang pulungin ni 
Auxillo ang mga mangingisda bago 
maghatinggabi sa pamilihang ba- 
yan ng Bien Unido, Bohol nang 
pagbabarilin siya noong Hunyo 15 
ng vigilanteng si Hilario Mandaho 
Diola. Tinamaan siya sa panga at 
kaliwang braso. 

Ang grupong Alimaong sa Bo- 
hol ay nasa pangangasiwa ng 15th 
IB. 

Nitong katatapos na eleksyon 
kung saan kumandidato para bokal 
ng ikalawang distrito ng Bohol si 
Auxillo ay tuluy-tuloy ang kampan- 
yang paninira sa kanyang pagka- 
tao, sa organisasyon ng mga mag- 
sasakang Humabol -u 
(Hugpong sa mga Mag- 
uumang Bol-anon) at 
Bayan Muna. Ayon sa 
ipinagkakalat na itim na 
propaganda ng AFP, ni- 
loloko lamang ng BM 
ang mamamayan at 
prente lamang umano 
ito ng Bagong Hukbong 
Bayan. 

Samantala, dinukot ng mga ele- 
mento ng 407th Provincial Mobile 
Group si Rogelio Marquez, 27, 
myembro ng Alyansa ng Magsasaka 
sa San Jose, kaanib na organisa- 
syon ng Samahan ng mga Magsasa- 
ka sa Kanlurang Mindoro, panlala- 
wigang tsapter ng Kilusang Magbu- 


10 


bukid ng Pilipinas. Si Marquez ay 
dinukot sa Sityo Artemia, Barangay 
Bubog, San Jose, Occidental Min- 
doro alas-11 ng umaga habang 
nagmamaneho ng kanyang ”kulig- 
lig” (sasakyang pinaaandar ng 
hand tractor). Nakakulong ngayon 
si Marquez sa istasyon ng pulis sa 
San Jose sa gawa-gawang kaso ng 
bigong pagpatay at ili- 
gal na pag-iingat ng 
mga armas. 

Hunyo 15. Pinatay 
ng lima-kataong death 
squad si Jessie Bacalso, 
isang empleyado ng 
University of Eastern 
Philippines (UEP) at ak- 
tibong kasapi ng COU- 
RAGE-UEP. Pinagbabaril si Bacalso 
bandang 5:30 ng umaga sa labas 
lamang ng kanyang bahay sa Sco- 
uts City, UEP, Catarman, Northern 
Samar. Nagtamo siya ng 
walong tama ng bala. 

Noong araw ding 
iyon ay dinukot ng mga 
nag-ooperasyong ele- 
mento ng 54th IB ang 
anim na estudyante ng 
Mt. Province General 
Comprehensive High 
School nang masalu- 
bong sila ng mga tropa sa Banga- 
an, Busao-Kili foot trail. Pawang 
mga taga-Kili, Tubo, Abra ang mga 
dinukot na kabataan. Ang mga la- 
laki ang nakilalang sina Egan, 
Banglay at Magensay. Hindi pa na- 
kikilala ang mga babae. 

Hunyo 9. Pinakawalan malapit 
sa Vicente Subdivision sa Davao 


City si Gilbert Rey Cardiño, 28, may 
30 oras matapos siyang dukutin. Si 
Cardifio, provincial coordinator ng 
Bayan Muna sa South Cotabato, ay 
dinukot sa Koronadal City noong 
Hunyo 6 ng umaga. Isa sa limang 
lalaking dumukot sa kanya ay may 
suot na jacket ng PNP. 

Nang pakawalan si Cardifio ay 
natawagan niya at nahingan ng tu- 
long ang kanyang mga kaibigan at 
nakauwi siya sa Koronadal. Agad 
siyang dinala sa ospital kung saan 
napag-alamang dumanas siya ng 
trauma dahil sa matinding tortyur. 
Nagkapasa siya sa iba't 
ibang bahagi ng kata- 
wan. Hindi rin siya agad 
nagbigay ng pahayag 
dahil pinagbantaan si- 
yang papatayin ng mga 
dumukot sa kanya kapag 
isiniwalat niya ang bu- 
ong pangyayari. Sa pa- 
nayam sa kanya ng mid- 
ya limang araw matapos siyang pa- 
kawalan, sinabi niyang pilit siyang 
iniuugnay sa Bagong Hukbong Ba- 
yan. Pinalaya lamang siya matapos 
siya pumirma sa kasulatang nagsa- 
saad na magsisilbi siyang impormer 
laban sa kanyang mga kasamahan 
sa BM. 

Hunyo 7. Inaresto ng mga ele- 
mento ng Regional Intelligence Of- 
fice 4-A, Cavite PNP at Philippine 
Air Force si Christina Digal Credito, 
48, sa kanyang bahay sa Barangay 
Mailen Bago, Naic, Cavite mga 
alas-7:30 ng gabi. Si Credito ay 
pangkalahatang kalihim ng Kalipu- 
nan ng Samahang Magsasaka sa Ka- 
bite at isa sa mga lider ng Gabriela 
sa Southern Tagalog. Pinaratangan 
siyang sangkot sa pagpatay kay 
Lamberto Olarte, elemento ng Civi- 
lian Home Defense Forces at sa 
anak nitong si Maria Dulce noong 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


Agosto 1, 1987. Mariing pinabulaanan ng biktima ang 
akusasyon ng mga pulis ng Cavite na may kinalaman 
siya sa pagpatay na nangyari 20 taon na ang nakara- 
raan. Kasalukuyang nakadetine si Credito sa Camp 
Pantaleon Garcia sa bayan ng Imus. 

Mayo 13. Dinukot ng mga sundalo ng 20th IB si 
Jimmy Sansel, isang magsasakang residente ng Baran- 
gay Hiratigan, Lope de Vega, Northern Samar. 

Ayon sa mga nakasaksi, pwersahang kinuha si San- 


na 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


sel ng mga tropa at isinakay sa isang trak. Nagtatra- 
baho siya noon sa kanyang koprahan sa Barangay Ka- 
inaga, Lope de Vega. Hindi pa muling nakikita si San- 
sel mula noon. 

Ang pagdukot sa kanya ay naganap matapos mag- 
lunsad ng matagumpay na ambus ang BHB noong araw 
ding iyon sa Upper Kainaga, Lope de Vega. Isang sun- 
dalo ang namatay at isang M14 at M60 ang nasamsam 
sa naturang ambus. ABI 


Mga pampulitikang pamamaslang, 
paiimbestigahan ni Trillanes 


alugod na tinanggap ng mga progresibong organisasyon at mga pa- 

milya ng mga biktima ng karahasang militar ang pahayag ng bagong 
halal na senador na si dating Ltsg. Antonio Trillanes IV na paiimbestiga- 
han niya ang pagkakasangkot ng Armed Forces of the Philippines (AFP) 
sa laganap na pampulitikang pamamaslang ng mga aktibista. Ito ang 
unang aasikasuhin niya pagkaupo sa Senado. Naniniwala si Trillanes na 
ang mga death squad ay walang iba kundi mga espesyal na yunit na pi- 
natatakbo ng mga yunit paniktik na pinamumunuan ng matataas na upi- 


syal ng AFP ng rehimeng Arroyo. 

Dalawang heneral ang nagpa- 
hayag ng suporta kay Trillanes. 
Handa silang magbigay ng mga de- 
talye na tutulong sa kanyang im- 
bestigasyon. Ayon sa kanila, isang 
bukas na lihim ng matataas na upi- 
syal ng AFP ang patakaran ng pa- 
mamaslang. Katunayan, madalas 
itong ipagmalaki ng isang heneral 
sa mga pormal at di pormal na pu- 
long kasama ang ibang upisyal. 

Kaugnay din nito, nanawagan 
din sa Senado ang oposisyunistang 
si Sen. Jose “Jinggoy” Estrada na 
imbestigahan ang mga pampuliti- 
kang pamamaslang sa ilalim ng re- 
himeng Arroyo oras na magbukas 
ang ika-14 na Kongreso sa Hulyo. 
Binatikos din ni Estrada ang patu- 
loy na pag-aatubili ng Malacañang 
na pagtibayin ang tratado ng Uni- 
ted Nations laban sa sapilitang 
pagkawala. 

Gayunpaman, desidido na ang 
rehimeng Arroyo na barahan ang 
mga imbestigasyon nina Trillanes 
at Estrada. Sinabi nina AFP Chief of 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


Staff Gen. Hermogenes Esperon at 
Executive Secretary Eduardo Ermita 
na muli nilang gagamitin ang 
Executive Order 464 para hadla- 
ngan ang pagdalo ng mga upisyal 
ng militar at gubyerno sa mga im- 
bestigasyon sa Senado hinggil sa 
mga ekstrahudisyal na pamamas- 
lang. 

Samantala, dahil sa lumalakas 
na presyur sa AFP na pakawalan na 
si Trillanes mula sa pagkakapiit ni- 
ya sa Camp Bonifacio, ipinahayag 
ni Esperon na iuutos niya ang pag- 
laya ng bagong halal na senador 
kung ito ang magiging desisyon ng 
sibilyang korteng dumidinig sa ka- 
song kudetang kinakaharap ni Tril- 
lanes. 

Ipinroklama si Trillanes bilang 
ika-11 senador nitong Hunyo 15, 
mahigit isang buwan pagkatapos 
ng eleksyon. Mahigit 11 milyong 
boto ang nakuha niya, patunay na 
suportado ng malaking bilang ng 
mamamayan ang pag-aaklas na ini- 
lunsad nina Trillanes noong 2003 


laban sa bulok na rehimeng Arroyo. 
Bago ito, napilitan din ang matata- 
as na upisyal ng AFP na amining 
nagpasarbey sila sa hanay ng mga 
sundalo upang tukuyin kung sinu- 
sino sa kanila ang bumoto kay Tril- 
lanes noong nakaraang eleksyon. 
Tinuligsa ni Trillanes at ng kan- 
yang mga kaalyado sa Genuine Op- 
position ang naturang sarbey. Ani- 
la, nilabag nito ang mga karapa- 
tang sibil ng mga sundalo dahil 
pinwersa silang ibunyag ang kani- 
lang mga paninindigan at gamitin 
ito laban sa kanila. Isa raw itong 
desperadong tangka para tukuyin 
at tugisin ang sinumang tumututol 
sa korapsyon at pasismo ng rehi- 
men at ng matataas na upisyal ng 
AFP. [AB] 


11 


Hungkag ang propaganda ng 
kaunlarang pang-ekonomya 


nomyang estadistika ng gubyerno, walang sawang itinatambol 


M akaraang lumabas nitong Abril ang pinakahuling mga pang-eko- 


ng Malacafiang ang anito'y 6.9% paglago ng Gross Domestic Pro- 
duct (GDP o kabuuang halaga ng produksyon at konsumo sa bansa) sa 
unang kwarto ng 2007. Ipinagmamalaki ni Arroyo na ito na ang pinaka- 
malaking paglago ng ekonomya nitong nakaraang 17 taon. Ngunit kung 
susuriin, matutukoy na hungkag at mapanlinlang ang mga estadistikang 
ito at malaking kasinungalingan ang pagmamalaki ni Arroyo tungkol di- 
to. Tinatakpan lamang nito ang pagkaatrasado ng ekonomya at ang pa- 
tuloy na lumalalang kahirapan at kagutuman ng mamamayang Pilipino. 


Mahalagang masuri ang nasa 
ilalim ng ipinalabas na pampagan- 
dang estadistika ng rehimen, at sa 
partikular kung saan nanggaling 
ang ipinagmamalaking 6.9% pagla- 
go ng GDP, upang makita ang tunay 
na nangyayari sa ekonomya. 

May ilang taon nang ang pa- 
ngunahing nagsusustine ng eko- 
nomya ay ang konsumong ibinu- 
bunsod ng malalaking remitans na 
pinadadala ng mga migranteng 
maggagawa. Umaabot sa mahigit 
53.5 bilyon (o mahigit P162 bil- 
yon) ang pumasok na remitans ng 
mga migrante nitong unang kwarto 
ng 2007, mahigit P40 bilyon ang 
laki kaysa noong unang kwarto ng 
2006. Mahigit 10% din ito ng bu- 
ong GDP noong unang kwarto ng 
2007 na nagkakahalaga ng P1,521 
bilyon batay sa kasalukuyang mga 
presyo. 

Partikular nitong unang kwarto 
ng 2007, ang pinakamalaking dag- 
dag na salik sa “paglago” ng GDP 
ay ang buhos ng pera para sa kam- 
panyang elektoral. Umabot sa P30 
bilyon hanggang P50 bilyon ang 
ginastos ng mapeperang kandida- 
to, na karamiha'y nasa kampong 
Arroyo. Bukod rito, nagmadali rin 
ang gubyerno na magbuhos ng ka- 
ragdagang ilampung bilyong piso 
noong unang kwarto para pampa- 
sigla umano ng ekonomya, at para 
pondohan ang mga programang 
kontra-kagutuman, tulong sa mga 


12 


tinamaan ng sakuna, segurong 
pangkalusugan at iba pa, na pa- 
wang ginamit lamang sa kampanya 
para sa mga kandidato ng kampong 
Arroyo. Isa sa pi- 
namalalaking pi- 
nanggalingan ng 
pondo na ginamit 
ng gubyerno sa 
kampanya ng 
kampong Arroyo 
ang P25.1 bil- 
yong kinita nito 
sa pagbebenta ng 
mga sapi ng gub- 
yerno sa Philippine Long Distance 
Telepone Company. 

Halos lahat ng malalaking pu- 
masok na remitans ng mga migran- 
te at ang malaking gastos ng mga 
kandidato at gubyerno sa kampan- 
yang elektoral ay napunta sa kon- 
sumo, pangunahin na sa serbisyo. 
Pinakamataas at di hamak na mas 
malaki ang dagdag na gastos ng 
gubyerno sa konsumo (13.3%) 
kaysa sa dagdag na gastos ng mga 
pribadong indibidwal dito (9.396). 

Ito ang dahilan kung bakit sa 
unang kwarto ng 2007, biglang lu- 
maki nang 11.4% batay sa kasalu- 
kuyang presyo (o 9.1% batay sa 
mga presyo noong 1985) ang kita 
ng sektor ng serbisyo. Mahigit 64% 
ito ng inilaki ng GDP sa unang 
kwarto ng 2007 kumpara noong 
unang kwarto ng 2006. Sa sektor 
ng serbisyo, pangunahing lumaki 


ang gastos sa komunikasyon (lalu- 
na ang paggamit sa cellphone at in- 
ternet) at transportasyon. 

Dati-rati nang mahigit kalahati 
ng GDP ang bahagi ng sektor ng 
serbisyo, habang palaging mas ma- 
liit dito ang sektor ng industriya at 
kahit ng agrikultura. Tuwing may 
malalaking bugso ng pasok ng pe- 
ra, tulad ng paggastos ng mga kan- 
didato at gubyerno para sa kam- 
panyang elektoral, ang pinakama- 
laking pinupuntahan ng gastos ni- 
la ay mga serbisyo at komersyo. Sa 
gayon, makikitang walang pangma- 
tagalang epekto ang mga ito sa 
pag-unlad ng ekonomya at kabuha- 
yan ng mamamayan. 

May pinalalabas ang gubyerno 
na kaunting pag- 
laki rin sa sektor 
ng industriya at 
agrikultura. Pero 
kung palalalimin 
pa ang pag-aaral 
kahit ng mga sa- 
riling estadistika 
ng gubyerno, 
makikitang bu- 
magal ang tantos 
ng paglago ng manupaktura at 
konstruksyon. 

Sa aktwal, ang mas saligang 
bahagi ng ekonomya--ang indus- 
triya at agrikultura--ay nananati- 
ling lugmok at may tunguhing pa- 
bagsak. Tanda ito na ang pinalala- 
bas na “kaunlaran” ay hungkag, 
hindi magbubukas ng malakihang 
oportunidad para sa empleyo o 
magbibigay sa mamamayan ng pag- 
asang magkaroon ng sapat na ka- 
buhayan. Ang iilang larangan ng 
pagmamanupakturang nagpakita 
ng paglaki ng produksyon ay ang 
manupaktura ng papel (9.096) at 
ang pag-iimprenta (5.696) dahil sa 
paglaki ng gamit nito noong elek- 
syon. 

May nagpapatuloy na pangkala- 
hatang pagbagsak ang manupaktu- 
ra, batay sa ulat ng Monthly Inte- 
grated Survey of Selected Indus- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


tries (MISSI) na gumagawa ng buwanang sarbey 
ng produksyon ng lahat ng mga establisimyen- 
to sa sektor ng manupaktura. Noong buong 
2006 ay bumagsak ito nang 9.9%. Ayon sa MIS- 
SI, mula pa noong pagbungad ng 2007 ay tu- 
luy-tuloy pa rin ang pagbagsak nito. Bumagsak 
ang manupaktura nang 16% noong Enero, 
21.6% noong Pebrero at 7.6% sa huling ulat ni- 
to noong Marso. Tampok sa ulat ng MISSI ni- 
tong Marso ang pagbagsak ng manupaktura ng 
tela (46.4%), tabako (42.4 Yo), sapatos at da- 
mit (37.1%), “makinaryang di-elektrikal 
(35.790), produktong goma (16.6%) at makina- 
ryang dekuryente (13.4%). Sa matagal nang pa- 
nahon, ang nakararanas ng matinding pagbag- 
sak ay ang mga pambansang kapitalistang gu- 
magawa ng iba't ibang klase ng maliliit na ma- 
kinarya. Ayon sa maraming establisimyentong 
dumaranas ng tuluy-tuloy na matinding pag- 
bagsak, pangunahing sanhi nito ang “globali- 
sasyon,” partikular ang walang rendang pagpa- 
sok ng mas murang mga import. 

Ipinangangalandakan din ngayon ng rehi- 
meng Arroyo na lumiit ang disempleyo. Pero sa 
unang kwarto ng taon, batay sa sariling esta- 
distika ng gubyerno ay nadagdagan ng 13,000 
ang bilang ng mga walang hanapbuhay. Lalong 
mas kapuna-puna ang 442,000 na naidagdag sa 
bilang ng mga kulang sa hanapbuhay. 

Batay sa estadistika ng gubyerno, ang ka- 
buuang bilang ngayon ng mga wala at kulang 
ang hanapbuhay ay umaabot na sa 21 milyon-- 
pinakamalaki mula 2001. Tanda pa rin ng lalim 
ng problema ng disempleyo ang napakalaki at 
patuloy na dumaraming bilang ng mga migran- 
teng manggagawang Pilipino. Ang mahigit 10 
milyong migrante sa iba't ibang bansa na nag- 
tatrabaho dahil walang makitang sapat na tra- 
baho sa Pilipinas ay umaabot na sa 12.5% ng 
populasyon ng bansa. Pinakamalaki ang por- 
syentong ito sa buong mundo. 

Lalong matingkad na palatandaan ng kawa- 
lang pag-unlad ng ekonomya ng Pilipinas ang 
lumalalang kahirapan at kagutuman ng mama- 
mayan. Umaabot sa 45 milyon o mahigit kala- 
hati ng populasyon ang nagkokonsidera sa sari- 
li na dukha at umaabot sa 17 milyon sa kanila 
ang madalas na nakararanas ng matinding ka- 
gutuman. Walang naitutulong ang rehimeng Ar- 
royo sa pagpapagaan ng kalagayan nila. Bagkus 
ay ibayo pang pinalalala ng rehimen ang kahi- 
rapan at kagutuman ng lalo pang dumaraming 
Pilipino. JABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


Pagtaas ng matrikula, 
tinututulan 


inalubong ng protesta ng mga kabataan ang pagbu- 
bukas ng klase noong Hunyo 7 at 13 dahil sa pagta- 


as ng matrikula at iba pang suliranin ng sektor. Nag- 
protesta ang mga kabataan sa tanggapan ng Commission 
on Higher Education (CHEd) sa Pasig at sa kalyeng Moray- 
ta, Maynila. Nagkaroon din ng hiwalay na protesta sa mga 
syudad ng Davao, Iloilo at Baguio. 

Ayon sa League of Filipino Students (LFS), hindi ma- 
katarungan ang ginawang 2-16% pagtaas ng matrikula sa 
88 pamantasan at kolehiyo sa buong bansa. Ang marami- 
han at malakihang pagtaas ng matrikula ay ibinunsod ng 
pagsuspinde ng CHEd sa Memorandum Order No. 14 at No. 
42 na nagtatakdang ang pagtaas ng matrikula ay ibabatay 
sa tantos ng implasyon ng bansa. Dahil sa pag-atras ng 
memorandum na ito, buong layang itinaas ng mga kapita- 
listang nagmamay-ari ng paaralan ang matrikula sa kani- 
lang mga eskwelahan. Ang 38 paaralang nagtaas ng kani- 
lang mga bayarin ay nag-umento nang lagpas sa 6.2% na 
takdang limitasyon. 

Magsasampa ng petisyon ang mga konseho at publika- 
syon ng mga paaralan sa Korte Suprema para ipahinto ang 
nasabing pagtaas, ayon sa LFS. 

Kasabay nito, hinihingi ng Kabataan Party sa mga 
mambabatas na muling pag-aralan ang Education Act of 
1982 dahil ito ang naging puno't dulo ng walang sagkang 
pagtaas ng matrikula ng mga pribadong pamantasan. Pi- 
naiimbestigahan din nila ang ilang mga pamantasan na 
mataas ang singil sa matrikula at napapabilang sa top 
5,000 na mga korporasyon sa bansa. Kabilang dito ang 
Centro Escolar University, Far Eastern University, Mapua 
Institute of Technology, University of the Fast, AMA Com- 


13 


puter University at STI Colleges. 

Nagkaisa naman ang mga ma- 
gulang at estudyante ng Univer- 
sity of the Philippines sa Diliman 
na magprotesta upang labanan 
ang ipinatutupad na 300% pagta- 
as sa matrikula at iba pang baya- 
rin sa kanilang pamantasan. Tinu- 
tutulan din nila ang pagpapalayas 
sa mga estudyanteng nangungu- 
pahan sa mga dormitoryo na hindi 
makabayad sa renta bunsod na rin 
ng pagtaas ng singil sa matrikula. 
Bumagsak nang 20-40% ang bi- 
lang ng mga bagong estudyante sa 
UP dahil sa nasabing pagtaas ng 
matrikula. 

Samantala, dahil sa lumala- 
lang krisis sa ekonomya at eduka- 
syon, patuloy naman ang pagbag- 
sak ng bilang ng mga nakapag-aa- 
ral sa elementarya at hayskul. 
Ayon sa Ibon Foundation, umabot 
sa 2.5 milyong batang edad 5-17 
anyos ang hindi nakapag-aaral sa 
kasalukuyan. Bumaba nang 
106,903 ang bilang ng nag-enrol 
sa elementarya, at 67,746 sa 
hayskul. 

Bukod rito, tampok din ang 
mga suliranin ng malaking kakula- 
ngan ng mga libro, siksikan sa 
mga silid aralan at pinaigsing oras 
ng pag-aaral dahil sa kakulangan 
sa klasrum at iba pang pasilidad. 
Dahil sa kakulangan ng badyet, 
ang ibang mga guro sa mga pam- 
publikong paaralan ay napipili- 
tang maningil sa mga estudyante. 
Sa Payatas Elementary at High 
school, naningil ang mga guro ng 
P400 sa mga estudyante para ma- 
tustusan ang ilang batayang pa- 
ngangailangan tulad ng tisa. 

Bukod pa rito, tinututulan din 
ng mga mag-aaral ang pagpapada- 
la ng mga sundalo sa kanilang pa- 
aralan. Ayon sa kanila, dapat pa- 
alisin ang mga sundalo dahil ang 
presensya ng militar ay naghaha- 
tid ng takot sa mga estudyante at 
guro at nagmimistulang garison 
ang mga eskwelahan. ABI 


14 


wal 
A 


n 


T 


Ingles sa pagtuturo 


is for “abroad ” 
“p” is for "balikbayan box” 
is for "call center” 


Kolonyal na patakaran 


sa edukasyon 


tarya at hayskul ang Executive Order No. 210 ng Malacafang na 


Tanan simula ngayong pasukan sa lahat ng paaralang elemen- 


nagtatakda ng paggamit ng Ingles bilang medium of instruction o 


wika sa pagtuturo. 

Alinsunod sa EO 210, simula 
Grade 1 ay ituturo ang Ingles bi- 
lang ikalawang lenggwahe. Pero 
simula Grade 3 ay ito na ang si- 
yang pangunahing wikang gaga- 
mitin sa pagtuturo ng matematika 
at mga subject na may kinalaman 
sa agham at kalusugan, bukod sa 
pagtuturo mismo ng English. Ito 
na rin ang gagamiting panguna- 
hing wika sa pagtuturo sa lahat ng 
hayskul, pribado man o pampubli- 
ko. Ibig sabihin, Ingles ang dapat 
umanong gamitin sa di bababa sa 
70% ng kabuuang panahon sa 
pagtuturo ng lahat ng aralin. 

Isang petisyon laban sa EO 
210 ang isinampa ng Coalition for 
a Correct Language Policy (CCLP) 
sa Korte Suprema. Ang koalisyon 


ay kinakatawan nina Dr. Patricia 
Licuanan, presidente ng Miriam 
College: mga National Artist for 
Literature na sina Bienvenido 
Lumbera at Virgilio Almario, Ran- 
dolf David, isang propesor sa 
University of the Philippines: Isa- 
gani R. Cruz, kritiko at presidente 
ng WIKA Inc.: at Efren Abueg, 
isang premyadong manunulat. Pu- 
mirma rin sa petisyon ang iba 
pang batikang manunulat at guro. 

Sinasalamin ng CCLP ang pat- 
riyotikong pagtutol sa EO 210. 
Ayon sa CCLP, sasagka ito sa kaka- 
yahang matuto ng mga mag-aaral. 
Tinukoy nito ang resulta ng mga 
pananaliksik na ginawa ng United 
Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UN- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


ESCO) na nagpapakitang mas mabi- 
lis matutong magbasa, magkwenta 
at umunlad sa pag-iisip ang mga 
bata kapag ang ginagamit sa pag- 
tuturo ay ang kanilang wikang ki- 
nagisnan. 

Kinukumpirma ito ng karanasan 
ng Summer Institute of Linguistics 
sa Bukidnon. Ang mas matataas na 
gradong nakukuha ng mga batang 
katutubo rito sa mga pagsusulit sa 
literasiya at numerasiya ay patunay 
na mas madali silang natututo ga- 
mit ang lokal na wika sa pagtuturo. 

Sa kalagayang hindi ginagamit 
ang Ingles sa kanilang pang-araw- 
araw na buhay, mahihirapang ma- 
tuto ang mga mag-aaral sa elemen- 
tarya at hayskul kung ito ang pa- 
ngunahing gagamitin sa pagtuturo. 
Kadalasan ay mabilis na nawawala 
ang anumang kaalaman sa pagba- 
basa at pagsusulat kapag itinuro 
ito sa wikang Ingles. Palalalain ng 
EO 210 ang dati nang suliranin sa 
mapurol na gagap sa syensya at 
matematika ng mga Pilipinong 
mag-aaral. Ayon sa sarbey ng 
Trends in International Mathema- 
tics and Science Study (TIMSS) ni- 
tong 2003, sa 45 bansa ay pang-41 
ang mga mag-aaral ng hayskul sa 
Pilipinas sa kaalaman sa matemati- 
ka. Pang-42 naman sila sa kaala- 
man sa syensya. 

Ayon sa koalisyon, labag din 
ang EO 210 sa konstitusyon na 
nagtatakdang pambansang wika 
ang Pilipino at siyang gagamitin sa 
pagtuturo sa buong sistemang 
pang-edukasyon. Taliwas din ang 
EO 210 sa rekomendasyon ng Con- 
gressional Commission on Educa- 
tion (EDCOM) noong 1991 na gami- 
tin ang Pilipino at ang lokal na wi- 
ka sa pagtuturo ng batayang edu- 
kasyon. Inatasan ng EDCOM ang 
Department of Education (DepEd) 
noong 1991 na magbalangkas ng 
mga libro at iba pang materyales sa 
pagtuturo na nasusulat sa wikang 
Pilipino. Lahat ng subject sa ele- 
mentarya at hayskul, maliban sa 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


English at iba pang pinag-aaralang 
lenggwahe, ay dapat nang ituro sa 
wikang Pilipino pagsapit ng taong 
2000, ayon sa EDCOM. 

Ipagkakait din ng EO 210 sa 
mas maraming mamamayan ang ka- 
rapatang matuto at maging bihasa 
sa pambansang wika. Lalo lamang 
nitong palalakasin ang neokolonyal 
na sistema ng edukasyon sa Pilipi- 
nas na nagsisilbi pangunahin sa in- 
teres ng mga dayuhan at nagpapa- 
natiling mahirap at atrasado sa 
bansa. “Hindi Ingles ang solusyon 
sa kahirapan sa bansa. Bagkus, ma- 
aaring isa pa nga ito sa mga nag- 
papalala ng kahirapan ng mga ka- 
raniwang masang Pilipino,” ayon 
sa mga tumututol sa EO 210. 

Sa kabila ng mga syentipikong 
ebidensyang nagpapakita ng mga 
pinsalang idudulot ng bagong kau- 
tusan sa mga mag-aaral at sa kabi- 
la ng mga batas at aksyon ng Kon- 
greso na taliwas dito, ipinipilit pa 
rin ng Malacafiang ang EO 210. Da- 
hil ito sa tulak ng isang bagay na 
di hamak na mas mahalaga sa rehi- 
men kaysa sa pagkatuto ng mga Pi- 
lipinong mag-aaral: ang milyun- 


milyong dolyar na kikitain ng 
bangkaroteng gubyerno mula sa 
mga remitans ng mga Pilipinong 
manggagawa sa ibang bansa at 
mga puhunan ng maraming call 
center na nagsusulputan ngayon sa 
Pilipinas. Nadismaya raw si Gloria 
Arroyo nang mapag-alaman niyang 
wala pang 5% ng mga aplikante sa 
mga call center ang natatanggap 
dahil sa kahinaan ng karamihan sa 
Ingles. Kailangan aniyang tugunan 
ang pangangailangan ng mga call 
center at iba pang mga dayuhang 
kumpanya ng mga Pilipino na ma- 
husay magsalita ng Ingles. 

Sa katuus-tuusan, tanging ang 
pambansa-demokratikong pataka- 
ran ng sistematikong pagtataguyod 
ng pambansang wika at panitikan, 
kasabay ng pagpapayaman ng iba 
pang lokal na lenggwahe at pagga- 
mit pangunahin ng sariling wika 
maging sa pag-aaral ng syensya at 
teknolohiya, ang titiyak na natutu- 
tunan ng mga mag-aaral ang ka- 
alamang makapagbibigay sa kanila 
ng kakayahang makapag-ambag sa 
pagpapaunlad ng pambansang eko- 
nomya at lipunang Pilipino. ABI 


Batas sa bayad-pinsala para 
sa mga biktima ng diktadurang 


Marcos, hindi inaprubahan 


Mois binatikos ng mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao 
ang hindi pag-apruba ng Mababang Kapulungan sa Human 
Rights Compensation Bill dahil sa pagsalungat dito ng National Se- 
curity Council na pinamumunuan ni Norberto Gonzales. Anila, wa- 
lang basehan ang pangangatwiran ng NSA na ipapasa lamang ang 
pondo mula sa naturang batas sa mga komunista at subersibo. Mag- 
lalaan sana ang Human Rights Compensation Bill ng P10 bilyon pa- 
ra sa mga biktima ng paglabag sa karapatang-tao noong panahon 


ng diktadurang Marcos. 


Matatandaang ipinasa ang naturang panukala sa Senado noong 
ika-12 at ika-13 Kongreso ngunit hindi ito inaksyunan ng Mababang 
Kapulungan. Manggagaling sana ang pondo sa nakaw na yaman ng 
mga Marcos. Pinangangambahan ng ilang senador na nanakawin na 
naman ng Malacafang ang naturang pondo sa kalagayang hindi ina- 
prubahan ng Mababang Kapulungan ang naturang batas. [AB] 


15 


e PO sa Bayong pacar 


Paglilitis sa mga ahente 
ng CIA, binuksan sa Italy 


SINIMULAN noong Hunyo 8 sa 
Italy ang paglilitis sa 20 ahente 
ng Central Intelligence Agency 
(CIA) at isang tinyente ng US Air 
Force na sangkot sa pagdukot sa 
isang lider Muslim na Egyptian no- 
ong 2003. 

Dinukot si Hassan Mustafa 
Osama Nasr sa isang kalye sa Mi- 
lan, Italy at lihim na ipiniit sa 
Egypt sa loob ng apat na taon at 
isinailalim sa matinding tortyur. 
Hindi siya kailanman kinasuhan 
ng anumang krimen sa anumang 
ligal na hukuman. 

Ito ang kauna-unahang krimi- 
nal na pag-uusig laban sa pataka- 
rang “extraordinary rendition” ng 
US na nagpapahintulot sa mga 
ahenteng paniktik ng US na ma- 
ngidnap ng mga pinaghihinalaang 
terorista at ipasa sila sa mga ka- 
kutsabang bansang kilala sa ma- 
pang-abusong paraan ng pag-iim- 
bestiga. 

Ang paglilitis sa Milan ay iti- 
naon isang araw bago ang takdang 
pagbisita sa Italy ni Pres. George 
W. Bush ng US. Kasabay din ito ng 
paglalabas ng ulat ng Council of 
Europe na nagdodokumento ng 
pag-iral ng mga lihim na piitan ng 
US sa Poland at Romania at nag- 
dedetalye sa mga pamamaraan ng 
tortyur na ginagamit ng CIA sa na- 
turang mga pasilidad. 

Samantala, nanawagan naman 
si dating US Secretary of State Co- 
lin Powell na isara na ang bilang- 
guan ng US para sa umano'y mga 
terorista sa Guantanamo, Cuba. 
Aniya, ang iligal na detensyon ng 
mga suspek doon ay nakasira sa 
reputasyon ng US. Iminungkahi 
niyang ilipat sa mga piitan sa US 
ang mga detenido at agad silang 
iharap sa hukuman. 


16 


Planong missile defense ng US, umaani ng batikos 


NAGPASIKLAB ng internasyunal na 
tensyon ang plano ng US na 
magpwesto ng missile defense sys- 
tem sa Eastern Europe. Ang natu- 
rang sistema, na kinatigan kama- 
kailan ng NATO, ay pananggalang 
umano ng US at mga kaalyado ni- 
to laban sa mga posibleng atake 
ng Iran at iba pa nilang kalaban. 
Balak itong ipwesto sa Czech Re- 
public at sa Poland. 

Unang umangal si Pres. Vladi- 
mir Putin ng Russia. Aniya, ang 
naturang plano ay pagpapasimula 
ng panibagong paligsahan sa pag- 
aarmas na katulad noong panahon 
ng Cold War. Nagbabala si Putin na 
maaaring gumawa ng mga ganting 


hakbang ang Russia kapag itinuloy 
ng US ang planong ito. 

Mahigit 60% ng mamamayang 
Czech ay tutol sa naturang panu- 
kala. Ayon naman sa mga kritiko 
ng US sa Europe, ang naturang ba- 
lakin ay patunay ng kawalang-ma- 
lasakit ng US sa mga kaalyado ni- 
to sa Eastern Europe. 

Pinakahuling nagpahayag ng 
reaksyon ang North Korea. Anito, 
maaaring palakasin pa ng bansa 
ang programang nukleyar bilang 
paniguro laban sa banta ng US. 
Kamakailan lamang ay nakipagka- 
sundo na ang North Korea sa US na 
ititigil na ang programang nukle- 
yar nito. 


Plano ng US na pumirmi sa Iraq, nalantad 


NASA likod ng pagpaparami ng 
pwersang US sa Iraq ang pagha- 
handa para sa permanenteng pa- 
nanatili nila roon. Nalantad kama- 
kailan ang plano ng rehimeng 
Bush na magtayo ng apat na ma- 
lalaking bagong base sa Iraq at 
humingi ng dagdag na pondo para 
sa pagpapalawig ng pananakop. 
Tinatayang mahigit 10 na ang ba- 
se militar ng US sa Iraq at uma- 
abot na sa 160,000 tropang Ame- 
rikano ang nakatalaga roon. 

Ang mga itinayong base mili- 
tar sa Iraq ay kumpleto sa mga pa- 
silidad at halos kasinlawak ng mga 
dating base militar ng US sa Pili- 
pinas. Mayroon itong mga under- 
ground bunker at iba pang pasili- 
dad pandigma na kailangan ng lu- 
malaking pwersa ng okupasyon. 
Bukod pa ito sa malalaking swim- 
ming pool at golf course at marami 
pang pasilidad para sa libangan ng 
mga Amerikano. Ang Camp Ana- 
conda sa hilaga ng Baghdad ay 
may lawak na 38.85 kilometro 


kwadrado at may paliparan para sa 
mga eroplanong pandigma ng US. 

Matagal nang inirerekomenda 
ng mga neokonserbatibo at mata- 
taas na upisyal militar ng US ang 
“enduring presence” o matagalang 
presensyang militar sa Iraq upang 
ipagtanggol ang kanilang mga in- 
teres sa Middle East. Sa pamama- 
gitan ng pagmamantine ng mga 
base militar, titiyakin ng US na 
makokontrol nito ang saganang 
rekursong langis ng rehiyon at ang 
murang paraan ng pagkuha ng la- 
ngis. Matitiyak din ng US ang ma- 
bilisang deployment ng mga pwer- 
sang militar nito hindi lamang sa 
Middle East kundi pati sa Africa at 
Europe. 

Inihahalintulad ng mga hene- 
ral ng US ang pagmamantine ng 
mga base militar sa Iraq sa kala- 
gayan ng South Korea kung saan 
estratehikong nakapwesto ang 
mga tropa nila laban sa North Ko- 
rea, China at iba pang potensyal 
na kalaban ng US sa Asia. 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2007 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVIII Blg. 12 
Hunyo 21, 2007 
www.philippinerevolution. net 
Editoryal 


Ibasura ang CARP at isulong 
ang rebolusyong agraryo 


S a loob ng halos dalawang dekada nang pagsasa- sa CARP sa ilalim ng rehimeng Arroyo. Hinuhuthot ang 


katuparan ng Comprehensive Agrarian Reform bilyun-bilyong pondo nito, kabilang ang binabawing 
Program (CARP), malinaw sa masang magsasaka nakaw na yaman ng mga Marcos na nakalaan sa pro- 
na isa lamang itong huwad na programa sa reporma sa grama. 
lupa. Malaking panloloko ang deklaradong layunin at a 
mga sinasabing tagumpay nito. Nananatili PINTA OPPA. 
hanggang ngayon ang malawakang problema 
ng kawalan ng lupa ng nakararaming magsasa- 734 
ki g lupa ng g mag EN N 
Walang pinag-iba ang CARP sa serye ng KEN 7 
mga naunang programa sa reporma sa lupa na % Ngano angal Ab 
binalangkas ng papet at reaksyunaryong gub- ik 


yerno ng malalaking panginoong maylupa, kum- 4 NG "Naga 
prador at burukrata-kapitalista. Tadtad ito ng NG (5 Naan , 
mga ligal na butas na nagpapawalang-saysay [FRF pA e KA 
ah a SYO EW MF 
sa umano'y layunin nito. Sa katuus-tuusan, /(844-te Wi 
nagtagumpay ang CARP hindi sa pamama- 
hagi ng lupa kundi sa pagpapanatili sa pagha- 
haring panginoong maylupa at sa pyudal at 
malapyudal na monopolyo sa lupa at produk- 
syon sa kanayunan. 
Lalong tumampok ang kahungkagan ng N 
CARP nang gawin itong kasangkapan ng 
reaksyunaryong gubyerno para magsilbi sa 
imperyalistang “globalisasyon.” Ginamit 
lamang ng magkakasunod na rehimen ang 
CARP upang padaliin ang pagpapalit-gamit 
at pagpapailalim ng milyun-milyong ektar- 
ya sa kontrol ng dayuhang malalaking kor- 
porasyon sa agribisnes o mga proyektong 
komersyal at panturismo ng malalaking 
kumprador. Lalong lumala ang korapsyon 


Maa tampok sa Ambus sa Compostela 
7 A MAAN AR Valley at Catanduanes | Kolonyal na patakaran 


isyung ito... PAHINA 3 Panna 7 | Sa edukasyon PAHINA 14 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa panugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


